જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | 


અષાઢ સુદ-૦૩ | 


વિરાણી મુકામે અષાઢી બીજ નાં રોજ 
ચારેય પરીવાર નાં દાદા વિરાણી ગામે સ્થાનક 
હોય તમામ પરીવાર દ્વારા નિર્માણ પામેલ 
ભુવનનું આજે વાસ્તુ પૂજન રાખવામાં આવેલ. 
સાથે અષાઢી બીજ નાં દરેક પરીવાર દ્વારા 
તાના દાદા ની આરતી અને પૂજન કરવામાં 
વેલ હતા. આજ રોજ અત્રે તમામ પરીવાર નાં 
1વિકો કુલે 3500 થી વધુ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત 
રહેલ હતા..સહુએ સાથે એ પણ વિચાર આદાન 
પ્રદાન કરેલ છે કે દરેક પરીવાર નું અહી ત્રદષિ 
મંદિર પણ નિર્માણ કરવામાં આવે.. 


દદદ 


સુરેશભાઈ કાનજીઆણી દ્વારા જે 
કાર્ય સફળતાપૂર્વક વિના વિજ્ઞ પાર પાડેલ તેનો 
સંપૂર્ણ યશ આપ સર્વે પરિવારજનોને જાય છે 
આપ સર્વેના યથાર્થ કાર્યથી આપણે શાંતિપૂર્ણ 
કાર્યક્રમ ને સુવ્યવસ્થિત પાર પાડ્યું... 

આપ સર્વે પરિવારજનો, યુવા મિત્રો, 
વડીલો, માતાઓ, બહેનો તેમજ નાના ભૂલકાઓ 
સર્વેને આપણા આ કાર્યક્રમ સફળ કર્યો તે બદલ 
સર્વેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શુભેચ્છાઓ 
આભાર... 

સર્વે પરિવારજનો આપ સર્વે આ 
કાર્યક્રમમાં અમારા પ્ાહાકઢ૭૪ દ્વારા અપાયેલ 


નખત્રાણા મધ્યે શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમસ્ત રામાણી પરિવાર 
ની અષાઢી બીજ નિમિત્તે આઈ શ્રી રુડી સતીમાં 
ના દર્શન ચડતર તેમજ દાતાશ્રી ઓના વરદ 
હસ્તે માતાજીની મહાઆરતી, માતાજીના વાઘા 
બદલવા, રામ દરબાર ના વાઘા બદલવા, બંને 
મંદિરના શિખર ઉપર ધજા બદલવી વગેરે 
કાર્યક્રમ દર વર્ષની જેમ રાબેતા મુજબ 
રાખવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ પરિવારના 
ભવન નંબર એકમાં દાદર છે પણ હવે વડીલો ને 
દાદર નાં ચડવા પડે માટે લિપ લગાડવામાં 
આવેલ જેમનું દાતાશ્રીઓ અને હોદ્દેદારોના 
હસ્તે ઓપનિંગ કરવામાં આવેલ.. 
ત્યારબાદ સવારે 10:00 કલાકે 
પરિવારના પ્રમુખશ્રી શિવગણભાઈ વેલજી 
રામાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને પરિવારની સામાન્ય 
સભા મળી હતી. જેમાં પરિવારને સગવડતા 
માટે ખૂટતી કડીઓ અને વિકાસ માટે સ્થાનિક 
તેમજ દેશ પરદેશથી આવેલ ભાઈઓ દ્વારા 
સૂચનો આવેલ તેના ઉપર પ્રમુખશ્રી અને સર્વે 
ડોદ્દદારોએ એ. સુખાકારી અને સુવિધા કાજે 
મુક્ત રીતે સારી એવી ચર્ચાઓ કરેલ તે બાબતે 


દ 


તા.૦૯-૦૭-૨૦૨૪ | મંગળવાર | 502 ૫૫૦.: 


આમંત્રણ ને માન આપીને આપ સર્વે વિશેષથી 
વિશેષ હાજરી આપી આ કાર્યક્રમમાં ઉમંગ અને 
ઉત્સાહ વધાર્યો તે બદલ સર્વે કાર્યક્રમમાં 
ઉપસ્થિત પરિવારજનોનો પરિવાર વતી ખૂબ 
ખૂબ આભાર... 
આપણા કાર્યક્રમમાં જે કાર્યકર્તા 
પોતાની નૈતિક જવાબદારી સમજી સમયસર 
કાર્ય કરી ક્યાંય પણ અડચણ આવવા દીધેલ 
નથી તે બદલ તે સર્વે કાર્યકર્તાઓનો ખુબ ખુબ 
આભાર 
આ કાર્યમાં જે પણ વિવિધ સમિતિઓ 
વિશેષથી વિશેષ યોગદાન આપી 
પોતાની નૈતિક જવાબદારી સમજી 
અને કાર્યને ખંભેથી ખંભા મિલાવી 
પોતાના કાર્યમાં સફળતા દાખવી તે 
બદલ દરેકે દરેક સમિતિનો 
આભાર. 
આ કાર્યક્રમમાં દરેક 
દાતાશ્રીઓએ આપણને પોતા 
' યોગદાન આપી સહકાર આપેલ 
બદલ સર્વે દાતાશ્રીઓનો પરિવા 
વતી ખૂબ ખૂબ આભાર આ! 
શ્રીઓના પાવન દાનથી જ આ પાવન ક 
પરિપૂર્ણ કરી શક્યા છીએ આવો જ પ્રતિસા 
આપ તરફથી સુરધન દાદા પરિવારને મળતો 
રહેશે એવી અમોને ખાતરી છે. 
એવી જ રીતે આપણને કાર્યક્રમ કરવા 
માટે પોતાની ભૂમિ પાર્કિંગ માટે અને પ્રોગ્રામ 
કરવા માટે આપેલ તેવા ભૂમિના દાતાશ્રીનો પણ 
ખૂબ ખૂબ આભાર. 
આપણને કાર્યક્રમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક 
જરૂર મુજબ અને વ્યવસ્થિત કિંમત વ્યાજબી 
ભાવ મુજબ કાર્ય કરી આપ્યું એવા સર્વે 


જ “કત તળ ₹:હ5. 


જરૂરિયાત ઘટતું કરવામાં આવશે.આગામી 
અષાઢી બીજ ના પરિવારનો ત્રિ-વાર્ષિક 
મહોત્સવ ઉજવવો તેવું પણ નક્કી કરવામાં 
આવેલ... 

મીટીંગ પૂર્ણ થયા બાદ મહાપ્રસાદ 
તમામ ને પીરસવામાં આવ્યો. જેમાં પ્રથમ 
પરિવારની નિયાણી ઓએ. ભોજન લીધું જેમાં 
દાતાઓ તરફથી આવેલ ભેટ નિયાણીઓ ને 
આપવામાં આવેલ... 

આજના આ મહાપ્રસાદના દાતા 
તરીકે સ્વ.લધા અરજણ રૈયાણી પરિવાર હતા. 
ભોજન ના દાતા તેમજ વિવિધ ચડાવવાઓ 
લીધેલ તે તમામ દાતાશ્રી ઓના હોદ્દદારોના 
વરદ હસ્તે સન્માન કરવામાં આવેલ... 

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન સંસ્થાના 
મહામંત્રી બાબુભાઈ ધનાણીએ કરેલ. 
હિસાબોની રજૂઆત ખજાનચી નરેશભાઈ 
ડોસાણીએ કરેલ. મિનિટ બુકનું વાંચન અને 
આભાર વિધિ સંસ્થાના મંત્રી અરવિંદભાઈ 


રૈયાણીએ કરેલ. 


ગઢશીશા રંગાણી પરિવાર દ્વારા તા. 
૦૭/૦૭/૨૦૨૪ ને રવિવારના અષાઢી બીજનો 
પ્રસંગ શ્રી રાજાદાદા અને શ્રી સૌનકત્રકષિનાં 
આશીર્વાદથી હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવ્યો. 

ઉત્સવમાં ગઢશીશા સ્થાનિક, મુંબઈથી 
તેમજ આજુબાજુના ગામેથી રંગાણી પરિવારના 
ભાઈ બહેનો વડીલો સાથે મળીને ૭૦૦ જણ સૌએ. 
હર્ષ ઉલ્લાસથી જોડાયા હતા. જેમાં બપોરનાં ૧૬૯ 
નિયાણીઓને પ્રેમથી પાંગતમાં બેસાડી જમાડ્યા. 
હતા. પરિવાર દ્વારા અને દાતાશ્રી દ્વારા દક્ષિણા ભેટ 
આપી નિયાણીઓનાં આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. 


અહેવાલ..અરવિંદ રૈયાંણી, નખત્રાણા 


સ્વ. દેવશીભાઇ ધનજીભાઇ રંગાણી પરિવાર 


દાતાશ્રી લાલજીભાઈ રાતનશીભાઈ રંગાણી 


પરિવાર. 


દાતાશ્રી વિશાલભાઈ વસંતભાઈ નારણભાઇ 
રંગાણી પરિવાર. 


1535 


[* છ 


1108.:4-91 7801877774, *91 7718977774 | 11188811 10181111081111:8(2811411.€01॥ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન રૂડાણી (શિરવી) પરિવાર દ્વારા 
ગત તા.4,5,6,7 જુલાઈ 2024 ના દિવસો 
દરમિયાન નખત્રાણા ખાતે ઉજવાઈ ગવેલ 


પિતૃસ્થાનકે નુતનમંદિર પુનઃપ્રાણપ્રતિષ્ઠા 
મહોત્સવમાં નામની એક 
ડોક્યુડ્રામા રજૂ કરવામાં આવી. 


રૂડાણી પરિવારના આ મહોત્સવ 
દરમિયાન વિશાળ સભામંડપમાં હજારો 
પરિવારજનોની સામે ડોક્યુડ્રામા રજૂ કરવા 
પાછળનું એકજ કારણ હતું કે આધુનિક 
ટેક્નોલોજી અને ડિજિટલ યુગમાં આપણી બાલ 
અને યુવા પેઢીને આપણા સંત, સુરધન અને 
ગોત્રની ઓળખ અને આપણી સમાજ વ્યવસ્થામાં 
નિયાણીને દાન તેમજ ગૌદાન ની જાણકારી 
આપવી. 

આ ડોક્યુડ્રામા ભલે રૂડાણી (શિરવી) 
પરિવારના જ સંત, સુરા અને ગોત્રની બનાવી છે 
પણ આના લઈને આપણી સમાજના અન્ય 
પરિવારોના પણ ગોત્ર, સુરધન અને સંતો કે સતી 
માતાઓની ઓળખ અને મહત્વતાનું કારણ 
ચોક્કસ બની રહેશે. 

સૌ સમાજ જનોને વિનંતી કે એક વાર 
આ ડોક્યુડ્રામા જરૂરથી નિહાળજો. 
॥0195://70પપ.૪9૦/9708171112971૪ ?ડા- 19 
1117276%71*ુ9)115 


મા ઉમિયા 


પણ ખુબ ખુબ આભાર.આની સાથે 


કારીગરોનો ચ 
સાથે જે પણ સમિતિઓમાં હતા અથવા તો 
નહોતા પરંતુ પરિવાર માટે પોતાની વિશેષ 


જવાબદારી સમજી અને કાર્યને પાર પાડ્યું એવા 
જવાબદાર કાર્યકર્તાઓ, વિરાણી પાટીદાર 
સમાજ, વિરાણી યુવક મંડળ તેમજ કોટડા (જ) 
નાકરાણી, દિવાણી પરિવાર ના યુવા મિત્રો આપ. 
સર્વેનો પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ હૃદયથી 
આભાર.આ સંપૂર્ણ કાર્યોમાં ક્યાં પણ કોઈપણ 
કાર્યકર્તા થી કે આપણા પરિવારજનોથી ક્યાં પણ પ * 
કોઈકને પણ અયોગ્ય વાણી, અયોગ્ય વર્તન થયું 
હોય અથવા તો કોઈની લાગણી દુભાણી હોય તો 
વિશાળ હૃદય અને વિશાળ મન રાખી પરિવારના 
સર્વે કાર્યકર્તાઓ ઉપર દયા દ્રષ્ટિ રાખશો. 

આપ સર્વે પરિવારજનોનો ફરીથી 
ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ આપશ્રીઓ ના 
કાર્યોથી જ આપણે આ કાર્ય પૂર્ણ કરી શક્યા 


- ક ડસ 
હં સિ કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માત! 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા. 


અપાને જુહ્મતિપ્રાણં પ્રાણેડપાનં તથાપરે। 
પ્રાણાપાને-ગતિ રુદ્‌ ધ્વા પ્રાણાપામ-પરાયણાઃ ॥ 
(અ.૪-૨૯) 

બીજા પ્રાણાયામ કરનારા અપાન 
વાયુમાં પ્રાણવાયુને હોમે તથા અન્ય 


છીએ આભાર ધન્યવાદ.. પ્રાણવાયુમાં અપાન વાયુને હોમે છે. 

ર આપ સર્વેના સહ આભારી પ્રમુખશ્રી જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
સુરેશભાઈ ઇશ્વરભાઇ કાનજીયાણી મહામંત્રીશ્રી જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
પુરષોત્તમભાઈ દિવાણીજય સુરધન દાદા 


બાપાના જયઘોષના નારા સાથે ભક્તજનોએ. 
આનંદ લીધેલ. 


નગરયાત્રા મહાલક્ષ્મી ટીમ્બર 


ભાનપુરી રાયપુર થી શરૂઆત થયેલ. ત્યાર 
બાદ 10:30 કલાકે મહાઆરતી નું ભવ્ય 
આયોજન બાદ મહાપ્રસાદ લેવામાં આવ્યો જેમાં 
આશરે ૮૫૦ થી વધારે ભક્તજનોએ પ્રસાદ 
ગ્રહણ કરેલ. 


તાઃ ૦૭ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના રોજ 
અષાઢી બીજ મહાપર્વના રાયપુર વિથોણ 
સમાજ દ્વારા વર્ષ ૪૪ મી અષાઢી બીજ 
ઉત્સવની હર્ષોલ્લાસ થી ઉજવણી કરવામાં 
આવેલ જેમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યુ હતું. 


ત્યારબાદ બપોરના ૦૩ કલાકે ૧૦૬ 
થી વધારે તેજસ્વી બાળકોનું સરસ્વતી સન્માન 
કરવામાં આવ્યું અને યુવામંડળ દ્રારા સંગીતમય. 
રાસ ગરબાની રમઝટ બાદ ખેતાબાપાના ચરણ 
જલ પ્રક્ષાલન પૂજ્ય બાપાશ્રીના પગ પખાડવા 
જતી ગામની વહુવારૂઓ વાજતે- ગાજતે 
વડીલોને પલાળ્યા બાદ જલ ઉત્સવમાં નાના- 
મોટા સૌ ખૂબ આનંદથી જોડાયાં.ત્યાર બાદ ૦૭ 
કલાકે દાતા પરિવાર દ્વારા સાંજની આરતી 
ઉતારવામાં આવી અને પ્રસાદી લઈ સૌ ધન્યતા 
અનુભવતા બાપાના ગુણગાન સાથે છૂટા પડયા. 


સૌ પ્રથમ સવારના 8:30 કલાકે 
ખેતાબાપા નું ભવ્યરથ બનાવીને નગર યાત્રાનું 


આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં ભક્તિ ભાવથી . 
સંયોજક -નરેશ પટેલ, રાયપુર 


ઉજવણી સતત ૪૫ વર્ષ થી કરતા રહા છે તેનો આનદ 
વ્યકત કરેલ.સૌ પ્રથમ કાર્યક્રમમાં સવાર થી સાંજ સુધી 
વિથોણ નાં સંત શિરોમણીશ્રી ખેતાબાપાના ગુણગાન 
ભજન ધૂન, આરતી દ્વારા ઉજવવામાં આવેલ. 

જેમાં મુખ્ય આકર્ષણ સવારે બાપાની પાલખી 
થી રવાડી, આરતી, ધૂન, ભજન, વડીલોના આર્શીવાદ, 
દર્શન, મહાપ્રસાદ, સરસ્વતી સન્‍માન, રમત ગમત, 
પેઈટીંગ પ્રદર્શની, સંધ્યા આરતી, સાંજનું ભોજન રહ્યું 
હતું. 

આ ઉત્સવ દરમ્યાન નાગપુર વિભાગ 
વિથોણ દ્વારા પાછલી આમ સભામાં ” મૃત્યુ ભોજ" ને ના 
કરવા બાબત ચર્ચા કરવામાં આવેલ. 

આ અનુસંધાને અષાઢી બીજ ઉત્સવના 
સંધ્યા આરતી બાદ સર્વે નાગપુર વિથોણના સભ્યો દ્વારા 
નાગપુર વિથોણ સમાજના પ્રમુખ દ્વારા સામૂહિક પ્રતિજ્ઞા 
લેવામાં આવેલ કે આજ પછી વિથોણ કચ્છ નાં નાગપુર 
વિભાગ માં રહેતા તમામ પરીવાર "મૃત્યુ ભોજ" જેવા 
આયોજન નહિ કરવામાં આવે. 

કાર્યક્રમ માં હેતુ સંતોષી કે મિત્ર મંડળ ને 
આમંત્રિત કરવા નહિ, પરિવારની નિયાણીઓ, મહેમાનો, 
નજીકના પરિવાર જનોને નેજ બોલાવવા જેથી ઘર પૂરતો 
સીમિત કાર્યનો સંકલ્પ સૌએ લીધેલ. 


શ્રી વિથોણ કડવા પાટીદાર સમાજ નાગપુર 
વિભાગ દ્વારા ગતરોજ તાઃ૭/૭/૨૦૨૪ ના રોજ શ્રી 
પાટીદાર ભવન લક્કડગંજ મધ્યે અષાઢી બીજ ઉત્સવ 


કચ્છી તવા વર્ષે ૩00 રીજીયનમાં જતન સાથે થયું વૃક્ષારોપણ 


રત્તાગીરીમાં 15 ઉૃક્ષોનું જતત સાથે વાવેતરતો સંકલ્પ છઠ 


જપ્ત 


98ડાાપ ખતા કકતેડા 


રત્નાગીરી યુવા મંડળ દ્રારા 08 જુલાઇના વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં સમાજના મંત્રી 
હરેશભાઈ ચૌધરી, યુવા મંડળના પ્રમુખ અને 1૨5૪5 ના કૃષી અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર હરેશ 
પોકાર , 0120 નિલેશ ચૌધરી અને યુવા મંડળના ભાઇઓ સાથે મળી 15 જેટલા વૃક્ષો લગાવી તેમનું 


જતન કરવાનું સંકલ્પ લીધેલ. 


કૃષી અને પર્યાવરણ કન્વીનર - અશોક સાંખલા 


છઠ 


સાંગલી યુવા મંડળે 51 વૃક્ષોનું જતત સાથે કર્યું વાવેતર 


વંરગલમાં પૃથ્વી. 


વક્ષારોપણ તં થયં આયોજન (142) 


૫ઝ 


દ 


1 હાજર રહેલ. 


કચ્છી નવું વર્ષ અષાઢી બીજ નો દિવસ સાધી 

સાંગલી યુવક મંડળ દ્વારા 51 વૃક્ષોનુ રોપણ કરવામાં 
આવ્યું. વૃક્ષારોપણ કરવા સાંગલી સમાજના પ્રમુખ વડિલ 
વિઠ્ઠ્વભાઈ લીંબાણી, કરસનભાઈ પોકાર, દેવજીભાઈ 
પોકાર, મનજીભાઈ વાગડીયા, તેમજ યુવક મંડળ ના 
પ્રમુખ ભુપેન્દ્રભાઈ વાસાણી તેમજ થીમ લીડર 
રસિકભાઈ પોકાર અને મોટી સંખ્યામાં યુવક ભાઈઓ 


ન પિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર- રસિક પોકાર 


પ 


કૉમ અંતર્ગત 


શ્રી શિ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘ રામસેતુ કાઉન્સિલ 1/0 
રીજીયનમાં શિવમ ડિવિઝન વરંગલ કરીમનગર 
ઝોનમાં વરંગલ યુવાસંઘ તથા વરંગલ 
બાલકેન્દ્રના બાળકો દ્વારા પૃથ્વી. કોમ કાર્યક્રમ નું 
આયોજન ૭/૭/ર૪ ના વરંગલ માં પંચમુખી 
હનુમાન મંદિરના પરિસરમાં કરવામાં આવ્યું 
હતું. 

છ આ કાર્યકમની શરૂઆત સૌથી પહેલા 
મંદિરમાં હનુમાનજીના દર્શન તથા બધા એક 
સાથે મળીને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ થી કરી 
જેમાં વૃક્ષોનું જતન કરવાના સંકલ્પ સાથે 
વૃક્ષારોપણ અને સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક 
થીમ સાથે રવિવારે સવારના ૧૦ વાગ્યે બાલ 


તાઃ 07 જુલાઈ 2024 ના રોજ શ્રી 
રાયગડ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની 
અલીબાગ મુકામે આષાઢી બીજ કચ્છી નવા વર્ષ 
પર્વની ઉજવણી અને જનરલ મિટીંગ સાથે 
આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ મિટિંગમાં 
સમાજનાં હિસાબ કિતાબ ની રજૂઆત કરવામાં 
આવેલ હતી અને સર્વ સહમતિથી બહાલી 
લેવામાં આવી હતી. 


સમાજના પ્રમુખશ્રી અને વડીલશ્રીઓ 
તરફતી આપષાઢી બીજની શુભકામના 
આપવામાં આવી હતી, તેમજ સમાજના મહિલા 
મંડળ અને યુવા મંડળ તરફથી શુભકામના 
આપવામાં આવેલ હતી.બપોરના સ્નેહ ભોજનનું 


ત્્ક્છ 


મિશન અભિમન્યુના મુખ્ય સંયોજકો 
હેતુ સહજ સંવાદ ની સર્વ પ્રથમ ડિજિટલ સભા 
નું આયોજન ગૂગલ મીટ દ્વારા 

તા:04/07/2024 ના ગુરૂવારે રાત્રે 
9.30 થી 10.30 કરવામાં આવ્યું હતું 
જેમાં મિશનનાં મુખ્ય ઉપસ્થિત સંયોજકો - 
નરેન્દ્ર ચૌધરી,જયોતિબેન સેઘાણી 
નમિતાબેન માધાણી, મોનિકાબેન રામાણી 
પૂનિતાબેન રામાણી, રાધાબેન ધોળું. 
લીનાબેન ભગત, અમિતાબેન ઘોઘારી 

સર્વપ્રથમ પુનિતાબેને સભામાં શ્લોક 
ઉચ્ચારણ કરી ઈશ્વર નું સ્મરણ કરાવ્યું. 
તત્પશ્ચાત મિશન મુખ્ય સંયોજકો ને સભામાં 
સંવાદ હેતુ આમંત્રિત કર્યા. સહજ સંવાદના 
માધ્યમ થી મિશન ના પ્રધાન મુખ્ય સંયોજકો 


અવસાન નોંધ 


સ્વઃ ગોવિંદભાઈ અબજીભાઈ પદમાણી 
ઉમર વર્ષઃ 63, કચ્છમાં ગામ વિથોણ 
હાલે બંલાગીર (ઓડિશા) 


સ્વ.પાર્વતીબેન કેશવલાલ છાભૈયા 
ઉમર વર્ષ: 73, ગામ -રણજીતપુરા 
નરસિંહ વાર્ડ, જબલપુર 


84૯9212558 ૦95% ૦૮ ૦% ##૦ળડ 


1લં૬[૩૦1-0તાં રિઘાતંતા૩1: 9979352929 


11.1૬ 1110ળણદર ૩૪1- 11. 


સંસ્કાર કેન્દ્રમાં બાળકો દ્વારા સીડબોલ 
બનાવામાં આવ્યા. તેની સાથે આ વૃક્ષારોપણ 
અભિયાન નું આયોજન સાંજે ૦૪ વાગ્યે 
કરવામાં આવ્યું. 

આ અભિયાનમાં યુવાસંઘના 
ભાઈઓ- બહેનો સાથે બાલ કેન્દ્ર બાળકો અને 
માતાઓ એ પણ ખુબ ઉત્સાહથી સહભાગી 
થયા હતાં. 


કૃષિ અને પર્યાવરણ કન્વીનર - દિનેશ સાંખલા 
પ્રચાર પ્રસાર કન્વીનર -મહેશ સાંખલા 


છ્ઠ 


આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. 

બીજા સત્રમાં બપોરના ૨:૩૦ વાગ્યે 
યુવાસંઘ દ્વારા રક્તદાન શિબિર અને અવયવ 
દાન આયોજન કરવામાં આવેલું હતું જેમાં ૪૫ 
રક્તદાતાએ રક્તદાન આપેલ અને ૧૨ દાતાએ 
અવયવ દાન માટે નામાંકન કરેલ હતું, આપણં 
સમાજની પુત્રવધુ ડૉ. ક્રિષ્ના સાગર હળપાણ 
અને ડૉ. નીતિન કેશવલાલ પોકાર તરફથી સાથ 
સહકાર મળ્યો હતો અને એમની સાથે આપણ 
સમાજની એવી પુત્રવધુ એડવોકેટ કિંજલ જીગર 
ભગત તેમજ એની સાથે આપણી સમાજની 
દીકરીઓએ ફોર્મ ભરવા સાથ સહકાર આપ્યો 
હતો. એના પછી મિટિંગની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં 
આવેલી. 

ત્યાર બાદ રાસ ગરબાની રમઝટ 
લેવામાં આવેલ અને સાંજે ૬:૦૦ કલાકે નાસ્તો 
કરી છૂટા પડ્યા હતા. 


સંયોજકઃ 
રમેશ ભગત.અલીબાગ-રાયગઢ 


સાથે ચર્ચા કરી કેન્દ્રીય સ્તરે સેવાકાર્યો કરનાર 
સર્વે અન્ય મુખ્ય સંયોજકો એ પોતાની 
શંકાઓના સમાધાન મેળવ્યા તેમજ મિશનમાં 
નવા પ્રયોજનો ને ગતિમાન કરવા માટે પણ ચર્ચા, 
વિચારણા કરી. 

ત્યારબાદ સર્વે મુખ્ય સંયોજકો એ 
પોતાના કાર્યો વિષે જણાવ્યું તથા અન્ય વિકાસ 
કાર્યોને પ્રબળ, બનાવવાના સંકલ્પ સાઝા કર્યા. 
અંતે જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તથા મિશન 
અભિમન્યુ અભિયાનના જયઘોષ સાથે સભાને. 
વિરામ આપ્યો. મિશન 


સંયોજક -અમિતા ઘોઘારી, ઈન્દોર. 
પૂર્ણ મિશન ટીમ સંગ 
અખિલ ભારતીય યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘ. 


નક 


સ્વઃ માવજીભાઈ વિશ્રામભાઈ પાંચાણી 
ઉમર વર્ષઃ 81, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ હાલે અમદાવાદ 


સ્વ.પ્રવિણભાઈ હસમુખભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ 46, કચ્છમાં ગામ ટોડીયા 
(પાળ)હાલે ચિંચવડ (મહારાષ્ટ્ર) 


રાના રઇ-લઇવાડ૪ ૭% | નારઇ-ઇડાડ સડ | ઇલ 


110 ણદરર 1100૦ર૧1ર /“પ'પ્રઝ ૦રબદાર ડાઇઝંગ_।૬દ।રડ 


#4₹/ઝ ૦₹(₹1૮૬ 


5૫૮૫૯૦» 54૦. 186/187 શગ૦ 8૫૦. 9 


વલાળતા॥ાંતાપલાત - 370 201, કલપ, ૦પાંલતલદ - 10તાંઝ. 


ટર#પ1ઇાદ ૬11221૭૬ 
£:2૯9૦1 દાર ૫0 1107ળણદર ।011૦ર1 ૬ર 
ક્તદ/છ ૦-₹1૦૬ 

દ 54૦. 3, ૯૮૦૫ત૫ત “1૦૦૮, "ગન 54૦. 
5૦૮4૦૮ - ૩, ર સન (૧ “પ૦ તત00૦1૧દ, ૯૩તતીડાંતાડતત 


છામ્ગત્ગદાઝાન ફાટા -90૦. *91 99791 57884 


ન, 


_મંડણગડ માં કાકા તું આયોજન 


મંડણગડ યુવા મંડળ દ્વારા 08 08 જુલાઈના રોજ વૃક્ષારોપણ નો કાર્યકમ કરવામાં આવેલ 
જેમાં યુવા મંડળ તથા મહિલા મંડળના સર્વે સભ્યો દ્વારા 3 વૃક્ષોનુ રોપણ કરવામાં આવ્યું અને વાવેલ 


વૃક્ષોનું જતન કરવા માટે નો સંકલ્પ લીધેલ. છ 


કોલ્હાપુર યુધા મંડળે 51 ઘૃક્ષોનું ક્યું વાવેતર 


શ્રી ક ક સનાતન યુવક મંડળ દ્વારા 
મલકાપુર, બાંબવડે ઝોનમાં તારીખ ૦૮/૦૭/૨૪ 
સોમવાર રોજ યુવા મંડળ દ્વારા વૃક્ષારોપણ નો કાર્યક્રમ 
કરવામાં આવેલ જેમાં 1211૯ રીજીયન પોલિટિકલ 
કન્વીનર સુરેશ લીંબાણી તેમજ કોલ્હાપુરના કૃષિ અને 
રી પર્યાવરણ કન્વીનર પ્રહલાદ ભાવાણી, મલકાપુર ઝોન 
ચેરમેન અશોક લીંબાણી અને યુવક મંડળના સભ્યો 
ગ ક્વારા ૫૧ વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવેલ અને વાવેલ 
વૃક્ષોનું જતન કરવા માટે નો સંકલ્પ લીધેલ. 


કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર - મયૂર છાભૈયા 


કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર -પ્રહલાદ ભાવાણી 


સો મીલ થી રાજસ્થાની સોમીલ ના કારીગરો 
ણી મોટી મોટી રકમ ઉપાડ કરીને તેઓ ઉતર 
ગુજરાત ગામો જેવા કે મહેસાણા ઊંઝા કલોલ 
સિદ્ધપુર ધાનેરા જેવા ગામ માં જઈને ત્યાં પણ 
આપણા ભાઈઓની સોમીલોમાં કામ કરે છે. 
ખાસ કરીને નડિયાદ વિસ્તારથી 
ધાનેરા બાજુ રાજસ્થાની કારીગરો જાય છે અને 
ત્યાં કામ કરે છે. થોડાક દિવસ પછી ત્યાં મસ્ત 
મોટી રકમનો ઉપાડ કરીને બીજે ગામ સ્થાયી 
થાય છે. 


૯ 


તો અત્રે વિનંતી કરું છું કે... આ 
જસ્થાની કારીગરો નડિયાદ થી જે કોઈ આવે 
ઉપરોક્ત ગામોના ભાઈઓને ખાસ વિનંતી 
કે તેઓને ઉપાડ આપશો નહીં, જો ઉપાડ 
1૫શો. તો ત્યાંથી બીજે જતા રહે છે. 

આ બધી કારીગરોની લીંક છે 
મહેરબાની કરીને કારીગરોને ઉપાડ આપશો 
નહીં, ઉપાડ આપવા છતાં કારીગરો આપણા 
થતા નથી અને રાત લઈને ભાગી જાય છે. એક 
તો પૈસા જાય ને કારીગર પણ જાય. (ઉપાડ 
લઈને ભાગી જાય છે તે કેટલા રૂપિયા લઇને જાય 
છે તેના આંકડા કલ્પના બહાર છે) 


વ્યવસાય કાર ની લાગણી સાથે માહિતી આપેલ 


ત્ખ 


તો 
છે 
અ 


જય ઉમિયામા સહ વિનંતી સાથે છે. 
ખાસ આપણી સમાજના ઠ ભાઈઓ માટે ધ્યાન 
દોરતા.. ગણા કેટલાય સમય થી નડિયાદ, કાવારા 


આનદ જેવા ચરોતરના વિસ્તાર માં કામ કરતા 


0100 રીજીયત તેજસ્વી તારલાઓ 
એબ્યુકેશત & ટેલેન્ટ ડત્ટ અભિવાદન... 


પતાવ્યા ઉ૦૪તદતં 
#તતતપદંઞાઢાં 
1૯૦ત૦॥ - 1૯૦13૦૫" 
પધા! - ર100 ( 5ાત૪ત ) 
12111 €૦10111€૮૮૯ 
79.8396 


ઝાંપ/તાાં [તાત 
0પડ1૧૦૬ધ૩ ઢાં 
12%5ંત૪૦૫૬ -302132૮૦5(10તય 
।લપધતા1 - 1૩પ્યપતંત્ર 
॥45€ 12૫11 - ૯૦૮10૧૯1૫૯૯ 
80.83% 


પંતાંલ'ત1 ૪ત50 
2લપ્ાં1ંાં 
ડટપ્વાત્ઢ ગિંડાઇનં૮ 
16૫1 - પિલ્દત્લ 
145€ 1201 - ૯૦૮૯૯૯ 
80.67%96 


1.0008ા1૫પ0 1₹'01દ ૬0 


81.10111 1101૬513 


11118 10 


1૬ 051. 


£2121.01દ 11119 
0/01. 001111 10 


૮૦૦૬ - 


ઇ0?1૦0 1000* ૦ 


80011001 
॥1111181॥1.00.1॥ 


8 4 91 8999989162 


ઇવ 1૭01900120. 00401. ૮૦01 


*1&૬ 4001/ 


#4₹:/%ઝ ૦૦-૬-1૮૬૬ 
ડા 'પતા'લ/તા1 11111001) 5૫1૫૦ [૦. 186/187, ગબ 11૦0. 7,8,9, €॥પવપતલ 
ઉદ્વાવ॥]|ંતા॥લ્વઞા1 - 370201, 1611011, ઉ૫]|દલા - 11વાંત. 
11ત૦ડા0છ॥નાં વિઘતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


0ર. ૫૫૯0 ૦1૬11૮૬ 


1. ઝપ્&00/&0 - ।ળાહણપ॥્ર&1#(૯ ૩3. ઉપદાપ્રપ&ા - 1011.૫0 
1651101011 - 110. 4-91 94826 95508 1/0160॥દાં - 100. 4- 91 98843 12266 
“લાલાલંઝાતાં - (10. 4-91 98413 88663 
2. 8૪૬૩/૩/૩ - 1૬1-./0140/॥4/ 4. પ1./1૪૫//40/ રી &0દ54 
811ત૫/€510ઞાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉત્ાં૦5॥ાતાં - 110. 491 78428 05202 
5. 1/1130/0 - 00& : ।લંત્પંણ॥ત્વાં - 100. 4-91 70202 74705 


8.1૬ 0113 


#1£.%3 ૦11૮૬ 
45, ૦૦૦થતયામ્ત €1૧૦૮૬, ૦પાતવ્લધગઘા, 
11110 લતાં, 1૯11011, ૦૫ લદ - 370 140. 
”ક્લવાંડ!3છ3યાં રરપતસ્ાળાં - 11૦. * 91 99254 9૦8૪૦4૪ 


મ, ૯૩૫૫૦૮૭ - ૩370 204 છ101ત્યાંછાપતાં રિઘાતંતા3ાં - (1૦. * 91 99784 49205 


